


TW haw” 


v | CAN GREFYDDOL, 


Er Drugaredd Duw yn trefnu Tachawdwriaeth Fyd' 
colledig— Dirfawr Ddyoddefiadau y Cyfryngwr wrth 
“ ddwyn oddi amgylch waith y. Prynedigaeth— Mai yr i 
' Aberth anfeidrol ar Galfaria yw yr unig sail gobaith | 
am achubiaeth Dynion—gyn nghyd ag annogaeth ddwys | 
i bawb ffoi ir noddfa hon yn ddioed. Fi 



















' 
| 


ik 





Gan ROBERT WILLIAMS, Bettws Fawr, 
(Neu Robert ab Gwilym Ddu o Eifion.) a“ 3 





MESUR—“ GwEL YR ADEILAD,” ( See the Building.) 


1. 


"Y Lzywynn Hollalluog, twr geirwir, lon trugarog; 
enwog union; 


Tydi sy'n gwel'd eithafoedd (mewn goleu) a dirzeloedd cC 


dua'r galon: 
| Tydi, a roes ar Galfari, fy Ior tragwyddol, dy einioes k 
g rasol, N 
“Mewn modd rhyfeddol, yn farwol drosof fi, N 


A'th waed i olchi 'mhechod dros byth o'th wyddfod di; X | 

Yn llon, fe redodd îs dy fron, rhyw afon hyfryd, sef X 
dwfr y bywyd, FN 

| O archoll waedlyd a phenyd gwayw ffon: ' 

.|. Rwy'n deisyf cael fy nghlirio (cyn imi huno) yn hon. 





2. 


Â Nid oes un feddyginiaeth a'm dwg rhag damnedigaeth 

| i le diogel, 
CW N a ffordd i'm diogelu, ond rhinwedd gwpêd yr lesu, a 
* geidw'r isel: 


| Fu ; 


* < 'z 
RS 
4 
o 


WM 





2 

































Ei oes, dan y greulonaf loes, a'i gorff santeiddiol, yn, | 
ì aberth bywiol, bd 
Din glwyfau marwol, mor rasol yr ymroes, ? < 
| I farw dan yr hoelion, ar bren y greulon groes: ï | 
Dan glwyf, gruddfanu ar Iesu'r wyf, rhag ofn mell- | 
dithion v 
Y gyfraith gyfion, am fyw'n afradlon; nid oes un * 
moddion mwy, 


I'm gwneyd yn gwbl berffaith oddiwrth eu heffaith hwy. oc , 





3. 


| Roedd yr aberthau gwaedlyd yn dangos Crist bob 
enyd, dan ddirfawr boenau ; 
Er hyn fe wyddai'r Ceidwad, cyn amser ei ddyfodiad, , 
ei ddyoddefiadau : o, 
an fu, mewn loes er un A ei lu, heddychodd ddigter 
y ddeddf a'i phurder, 
“ Gorchfygodd gryfder a nerth y dyfnder du,— 
' Pwrcasodd ini fywyd mewn cyflawn wynfyd cu; 
Gwir fraint, heb annghysurus haint, mewn gwledd na 
dderfydd, 
O fewn i gaerydd Caersalem newydd, oes hylwydd 
fydd i'r saint,— f> 
Ni ŵyr un dyn daearol ei annherfynol faint. 


« 


x 
wr 


3 
_ v Uy ' e 
» * - Y gyw 
o. dîn Us. —— — tn —— 
a - 
ŵ v mh 


yt 
ed 
—_ 


4. 


* 


o 
a — 
ab, 


Dyoddefodd bwys melldithion, a. gwarth y gyfraith 
_ gyfion, mae hyn i'w gofio; 
Pn dwyn o law cyfiawnder y gwisgodd Iesu'n dynêr 
gnawd am dano: 
Pob bai, ddilêir yn ddilai, gan fod ei ryfedd briodoledd, v 
Sef rhad drugaredd, drwy rinwedd heb ddim trai,— 


e ht * Sheen êl 
XP63 CW e*tT 
bh ; 
' / 


EE 


cc 














- 
aur 
* 


Er r a 
- de y 


” Yr Iesu, blaenor Isr'el, a geidw'r isel rai; 


Ud io 
L 
*, 


. Pr ddinas noddfa hyfryd, a drefnwyd ini droi: 


3 






Drwy ddawn, ardderchog enwog iawn, mae hedd yh 
tarddu, i bawb sy'n credu, k 
Dan aden Iesu, ein diogelu gawn,— 


Yn ngwaed yr Oen mae rhinwedd i olchi llygredd llawn. 































5. 


Yn ngwyneb barn ac angeu, 'rwy'n gweled hyn mewn ; 
goleu, nad wyf ond gwaeledd; o 
Fy manwl wir ddymuniad, yw profi, drwy dy gerynt. i. 
rad drugaredd: a8 
Os doi, Ior tirion, i'm par'toi, bydd mawl trsgydid 8 on 
i'th enw grasol, 
Am gael rhinweddol, effeithiol nerth i ffoi, 


Er gwŷn, y cnawd tylawd ei lun, y wir addewid sy'n 
addo rhyddid,— 

Dan bob rhyw wendid, hon yw cadernid dyn,— 

Mae'r gair yn cydolygu at hyny yn gytun. 


6. 


O deuwch, bechaduriaid, am ddiogelwch enaid, cyn 
eich huno; 

Mae rhyddid i'r rhai caethion, a noddfa i lofruddion 

gwaelion gilio: h 

Pan ddel, y gadarn farn ddigel, y llyfrau cywiri gyd g. 

agorir, ; 

Pob gwaith a brofir, llwyr siglir llawer sel,— 

Pob llwyth, pob iaith, ac oedran, pob cryf a gwan 
a'i gwel; 

Clyw gri, Oen Duw, fy enaid i, sef yn deisyfu cael ei 

ddyrchafu, 








4 în 
; 


A | ' 
' 
L. 
|. 
ì 


Yn fwyn i fyny, yn mhlith dy deulu di, a 
I fawredd byd anfarwol, tragwyddol frawdol fri. ; 


(db, w 


/. Crist ydyw'r arch ysbrydol, sy'n dwyn y rhai crediniol, 
i dros eirwon dônau ; 
E dreiddia drwy'r tymhestloedd, hyd oror nef, o diroedd 
y gorthrymderau: ] 
I'r lan, fe gynal enaid gwan, er maint nend a 
grym y dyfroedd, 
Fe ddwg ei luoedd o'r moroedd yn y man, 
A. safant mewn gorfoledd a rhinwedd yn eu rhan: 
Daw'r pryd, bydd gwerth yr aberth drud, 
Yn cael eu casglu, drwy gadarn allu, i fynwes Iesu, ŵ. 
a'u diogelu i gyd, 
Au siorhau' n dragwyddol mewn annherfynol fyd. 


* 
Sr 


E— 


- uu nu i], 


hr 








GAN YR UN AWDWR. 


Poenau a gofid ein pen a gafodd, 
Poen, a du lafur, pan y dolefodd, 
Poen i'w gorff anwyl pan y gorphenodd, * yŵ 
Poen a loesau mawrion pan lesmeiriodd, -|- 
: Poenau, arteithiau a'i tôdd ; a diau, A 
Poenwyd yr angau ei hun pan drengodd! _., i 


Ad. 

“BYDDAF ANGAU I TI, O ANGAU!” 5 y 
| 
! 











E. Williams a'i Mab, Argraffwyr, Aberysiwyth. 





